CAN NEWYDD, 


Yn gosod allan hanes Thomas Davies, (Twm Benddol,) yn 
nghyda'i ymddygiad gweddaidd trws ei oes. Yr hwn a 
ddarfu gael ei garcharu am gymeryd Oriawr, (Watch,) o dy 
cymydog ei gariad, yn ddi-feddwl drwg, gan fwriadu ei 
dychwelyd yn ol eilwaith i'w pherchenog.. Hysbys i chwi 
nad-oedd Thomas yn meddwl dim llai nad yn nhy ei gariad 
oedd yramser hwnw. : Ydwyf yn: eich gwydd yn dymuno 
pob clod i'm eyfaill am ei ryfeddwaith a'i orchestion. I'w 
canu fel y canlyn. 


f —600««— ; 


1 Ar rhyw forau teg o Hydre', ar lan Pile 'roeddwn i; 
A'r ehedydd fach yn canu, gan siglo ei hadenydd fri; 
A minau'nisel iawn fy ysbryd; yn fy ngofid ar bob llaw; 
Yn diddelwitan y dderwen, nes i'r haulwen gilio draw. 


2 Oll mewn gofìd, pur anhyfryd, rwyf i beunydd ar v llawr. 

I ble'r af i 'mofyn cysur; pur annifyr wyf yn awr; ' 
Dewch yn ufudd gyda'ch gilydd, oll mewn pryd i wrando'n syn; 

I glywed can a chwyn 'y prydydd, oherwydd colli'r ffyddlon ffrynd. 


3.0 gwnewch wrando'r hanesyddiaeth, gan wrthgilio o'r gwagedd ffol, 
Chwareu'n ddirgel am gyfiawnder, 'rwyfo,ochr Fwnr Benddol; 

Mi a draethaf. yn ddiamau, gyda dagrau wrthych chwi, 

Dewch pob oedran a phob graddau, dyweda'r-nodan fel: y bu; 


4 Gwnaf fyngorauar ran ffryndiau trwy gam weithred drwg eu rhan, 

Gwell sydd genyf ddyoddef pob peth, na gwel'd cyfaill yn cael cam ; 

Nid oedd drygau yn eì lwybrau, mae'r gweithrediadau'n blaen eu 
drych, : 

Yr nnig beth 'roedd yn bwriadu, ydoedd caru'n Abercych, 


5:At ryw ddynes i gael noswaith, i'w. chadw'n: gynes yneigob .., 
Ond mor anhyfryd trow's yr olwyn, ar 'rhen eyfaill, Twm Bbenddol; 
Nid oedd T'wmi yn bwriadu, i ymddwyn yr oriawr ffwrdd, 

Ond mewn spree y gwnaeth ef hyny, gan ddych'mygu eilwaith gwrdd.. 


6 Roedd ei-fwriad í ddychwelyd, nes 'cyrhaeddyd man a'r lle. 
Nol a'r trysor efo'i bleser, ond anghyfiawnder wnawd ac e'; 

O'n Creawdwr a'n Gwaredydd, rhoddo rhybydd i ni gyd, 

1 gadw oddiwrth yr hen genawes, sydd a'i mynwes yn llawn llia. 


7. Rhwymo cyfaill mor gyfeillgar, lawr i'r Ouartêr awd age, 

^Roedd mor ddiniwed braidd a'r g'lomen, ond llon a llawen ynmhob- 
Tle, - 

Fe fu yma yn ddiamau, do flynyddau megys brawd, 

beunydd cario'r gwych drysorau, i'r cyfeethog a'r tylawd... o 


k 











yu 


yi 


8 Nî chawd egwyddor ddrwg am dano, yma'n rhodîo meŵn un rHam 
Ond yn ebrwydd mewn onestrwydd, fu o'r fantell goch ei fam, 

Mae amrywiau o bob graddau am y camwedd gafodd Twm, 

Oll a'u dagrau ar eu gruddiau, a'u calonau fel y plwm... 


9. Â'r cym'dogion trwy'r gym'dogaeth, sydd mewn hiraeth ar:ei.ol, 
Trist ymddyddan maent a'n gily', oherwydd colli Twm Benddol; 
Cyfaill llawen ewyllysgar, ì wneyd ffafar oedd bob awr, 

“Rwyf mewn syndod bob diwrnod, waeth ei fod mewn carchar 'nawr.. 


10. Y mae'r merched bach ardderchog, sydd mor serchog ac mor llon, . 
Oherwydd colli €& gwmpeini, maent.o drlifri*'n brudd eu bron, 

Megys bleiddiaid maent yn brifad, yn llwyr amddifad arei ol, ï 
Fel yr wyn 'nol colli'r ddafad, maent i gyd 'rol Twm Benddol. 


11 Cadw'r ffeiriau 'roedd ef gartrau, mewn tref. na gwlad ni cheid: 
mo'i well,. 

Hen weinidog y.neithiorau, roedd e'n agos ac yn mhell; 

?Roedd e'n mhob cyfarfod llawen, ynyr ardal'n cael ei drin, 

FuasaiTwmi'n.siwr o ymdynu,.at y.topyn nghynt nag un.. 


12 l ddifyru 'da'i gwmpeini,i-ymresymuâ phob rhaì, 
Galw'r whidlen mewn yn llawen, os y goden fuasai'n rhoi: 
?Roedd.ef yma fel Golia,' yn dra smala.bob rhyw awr, 

Fe rhyfole a'u elynion, ac fe gonene megys cawr. 


13 Yn ol darfod pob rhyw ffwndwr, stwr, a dwndwr, yn y ffair;- 
Aeth i garuefo'i gariad, tua'r gwely, neu i'r gwair, 

Te gyfodai yn y borau, ar dymhorau:gaua' a haf, 

€yn bo'r fronfraith'n cael eyfleusdra, draw ar bren ì ganw'n braf.. 


j4 Deryn hwyr, a Christion borau, yn ddiamau ydoedd ef, 

1 gael chwilio'r merched gorau, oll trwy barthau gwlad a threfj: 
€Cywrain heliwr trwy'r rhywogaeth,am gydymaith i gael byw; 

A golud byd, a chariad prydferth, llon ei gwedd, ac hardd eì lliw.. 


15 Yr oedd ganddo lwybrau helaeth, trwy'r gym'dogaeth yn mhob» 
man, : 

Sef, trwy'r drain a'r coed fel llwynog, gael cyfarfôd gwen lliw'r can ;. 

?Roedd y ffermwyr oll oddeutu, weithìau'n rhegi fel gwyr ffol, 

Pryd y gwelant y horeuau.helaeth.dreuliau Twm Benddol. 


16 Yn drist mae'i gariad am ei gystudd, gwedi llymu'n llwyd ei: 
gwedd, i 

Nid oes gwen.na gair o'i genau; ond fel se'n-gorwedd yn:y bedd; 

Y mae ei chalon tan ei. dwyfron, fel mwrtholion, trymion:trist, 

€Gwell na cholli cwm'ni Twmi, gael eu dyrnu dan-y ífyst. 


16 Gwen'lliw'r gwinwydd, bydda'uw esmwyth, er i ti golli Twm: 
Benddol, a 

Fe ddaw yma cyn C'langaua', i'th wasgu'u gynes yn ei gol; 

?Nol iddo ef gyfarfod adrau, rhwng ei freichian cei di fyn'd,. 

1 gael Uy wasgu a'th gysnnu, efo'th anwyl ffyddlon.ffiìnd,. 


Í8 Brysiwch fyn'd o ffaen'r offeiriad, i roì clymiad yn lled.glau,, 
Fel nas gall 'nifel, dyn; nac angel, 9nd yr angau eich rhyddhau. 
?Nol cael eneth fwyn ddefnyddiol, yn briodol hyfryd yw, 

Gwell'na pherlau pur yr India, gwell narhinweddau aur Peru. 


19 Hardd eì ilun yw lili'r dyffryn, hardd yw blodau'r meusydd draw) 
Henffych well 1 gwen lliw'r gwinwydd 'nol rhoi'r fodrwy ar eì llaw», 
Pan bo'r gaua”' du terfysglyd, oer, anhyfryd'n dod yn mlaen, 

Fe geir chwariaeth o naturiaeth, rhwng fforchogaeth eneth lan. 


20 Pan bo'r gwynt a'r gwlaw a'r cesair;.oll yn swnio uwch fy mhen,. 
Fe geir c'wato wrth ein pleser, yn gynes iawn yn nghesel Gwen; 
Pob rhyw Gymro sydd yn gwrando, a thosturio wrth Twm. Benddol, 
Ofer bellach yw ymddadlan, nî ddaw ddoe byth yn ol. 


21 Trwy iddo gael ei gam-weithredu, am beth nid. oedd e'n haeddu 


dim, 
Y mae lluoedd yn rhyfeddu, mewn tosturi maent am hyn; 
Am hen gyfaill amyneddgar, gwnaethai un peth ar eu rhan,, 
?Roedd e'n ffyddlon i'r cym'dogion, trwy'r gym'dogaeth yn mhob man 
22 Yr oedd fel Job yn amyneddgar, 'roedd fel Daniel heb ddim braw, 
?Roedd fel Sampson yn ei gryfder, fe dynai'r oen o afrau'r llew ; 
Yr oedd yn fentrus megys Dafydd, a doeth rhyfelwr fel 'roedd Saul, 
Nid oedd nn gwr yma'n rhodio, wnai goncwero Twm Benddol. 


23 Pan y gwelais i ffair Laurence, 'roedd hi braidd a'i gwisg mewn 
braw, 

Oherwydd nad oedd Twmi yno, 'roedd hi'n mwrno trwyddi draw; 

Yr oedd yma lawer mewn gorthrymder, yn dod o barthau bro a bryt, 

Ond ni chawsant ei gyfarfod, y diwrnod hynod hyn. 


24 Yn mysg y dyrnu yn Nghilgeran, coffa'n fuan. oeddwn i, 

Na fuasai Twmi yma heddy', i gael difyru gyda ni; 

Er chwilio'r twrau, oll trwy'r pentre, syllu'n mlaen ac felly'n ol, 
Methu canfod er fy nhristwch, gael dy ddifyrwchjTwm Benddol.. 


25 O mor amled oedd y merched, yma i'w gweled yn mhob lle, 
Roe'n yn dwre fel cyfllociaid, bron yn llwyr corlenwi'r dre; 

Rhai o'r maesydd, rhaî o'r mynydd, rhai o Gastellnewydd draw, 
Oll mewn cnotiau a rhubanau, o bob lliwiau ar bob llaw, 


26 Yn yr hwyr wnaent lwyr wasgarir, ìi fyn'd i garu yn mhob man, 
Yn yr hwyr fe aethym innau, rhyw le efo Gwen lliw'r can; 

Sef trwy lwybrau anrhydeddus, treigla'n study dyrus iawn, 

Nes cyrhaeddyd yr ystafell, lle ces lwyr foddlonrwydd llawn. 


97 Gwell na thai na thir ardderchog, gwell nag arian pur nag aur,, 
Sef cael eneth lanwedd serchog, a'i morwyndod gydai'n llwyr; 
Dyma hanes cywir cynes, yn y dull y gwcliisi, 

Trwy fynegu'r hanesyddiaeth, am ffair Lauence, fawr ei bri, 


tu 








28 O8s caf fraint fe draethaf eto, ganfyfyrio ar fy a v 

. Gan obeithio eich bod chwi'n gwrando yma'n fawrion ac yn fan: 
Pan row'n i'n rhodio ar fforad newydd,. ar foreuddydd teg o haf, 
Clywn yr adar yn y goedwig, a'u Heferydd auraidd braf. 

29 Clywn-:y fronfraîth a'r fwyalchen, draw yn dadsain g gyla nerth, 
O mor brydferth seinio 'n.odiaeth, o naturiaeth yn.y. berth ; 

Clywsom Twmi yn mysg rheini, a'i leferydd lawer tro, . 
Yn-gwaeddi'n uchel yn eì gerbyd, come on Farmer, goe up wo. 


30: Dreifo'i gart a'i geffyl mêlyn, rownd y flwyddyn o ôd ef,, 
Wrthi'n ddiwyd fel pererin ar ei daith o dref i dref, 

Cario'r cwlwm du defnyddiol, ar bob tymor lwythi trwm, 
Ceidwad cydau yr heu. wrage dydd Sadwrnau ydoedd Twm. 

31 Trwy' ni golli o'r gym'dogaeth 'yr hen gydymaith peraidd pur, , 
Fe ddaw. eto 'rwy” n gobeithio, mai breswylio cyn bo hir, 

Ar yr ugeinfed o fis Hydref, dyma'r tymor, dyma'r dydd, 

Caiff ddychwelyd lan o Hwlffordd, o'i gaethiwed, rodio'n rhydd. . 


32 Nol iddo. ef gyfar fod daro, fe gan y clychau' n bridd mi wn, 
A phob un yn swnio' n beraidd, oorfoledd ir hen Dwm; 
. Felly'r merched bach oddentu, a fydd yn llawenu'n braf, 
A dweyd yn siwr mae'r hen ddysawdwr wedi dod.yn ol i'n gwlad. 
33 Fe fydd Kilgeran fel Caersalem, pawb yn llawen ar-bob llaw, 
Fe aiff y dref y borau gwelant yn ben moliant drwyddi.draw ; 
O'i wydd yn rhwydd fe ganaf finan, yn ddiamau fel pob rhai, 
Gan ddymuno i wel'd 'r hen athro', gartrau'n iach heb boen na chlwy'.. 
31 Gan foâ e'n gyfaill mor gyfeillgar, llon ufuddgar ydoedd ef, 
Llwyddiant iddo fô'n dygwyddo, sef yn beunydd hyd y bedd; 
?Rwyf i bellach bron a tewi, gan derfynu ar fy nghan, 
Gan GER gweled Twmi'n dreifo'i gerbyd fel o'r blaen. 
GO wyf. yn eich gadael, 'nawr o ddifri, fwyn gwmpeini oll i gyd, . 
. Gan ddymuno pob daioni, da'ch i lwyddo yn.y byd. 
Ffarwel bellach fwyn gyfeillion, pob bendithion ar eich pen; 
Yw dymuniad Henry Edwards, i bawb:trwy'r.Geyrnas oil, Amen, , 


'HENRY EDWARDS, 
Ger Aberteifi. . 


Na fydded ineb Argraffu y gan hon heb genad yr Awdwr» 











